


205 
Ŵ. Bywyd a Marwolaeth Ô 
| | YR ENETH HYNOD; 
a. RAH ' JACOB,. 


Tn _JUMetheriX teriadau d< 








| 
^^" YN AGOS T BENCADER, YN SWYDD. 


a “ GABRFYRDDIN, 
A anwyd y l7eg o Fai, 185r, ond ni phrofodd 
1 ” un math o fwyd o'r 10fed o Hydref, 1867, hyd 
1 ddydd ei marwolaeth, sef dwy flynedd a thri mis. 
|f GAN HUGH ROBERTS. 
| O 


iJ 3 


dr Cydneswch Gymry hn fyn 
i I wrando'r ganiad hon, 
| . . Wnaed am yr eneth hynod 
'W: Sy'n synu'r byd o*r bron, 
“ w'n byw yn Llether-Neuadd, 
Gerllaw Pencader fry, 
w.A^'i henw Sarah Jacob, 
. Yn sir Gaerfyrddin gu. 


â & w 










/ 2 


Adroddai yr ysgrythyr 

Cyn bod yn ddeuddeg oed, 
Llenyddiaeth a barddoniaeth, 
Ni fu ei bath,erioed : 
| .,. Mae hon yn wrthddrych sylw 
bP4r”*< Gan Wawb-o Wyn -eyw y 
[../ | Trwy drefn ddoeth Jehofa. 
U Y cadwyd homyn fyw.- 



















Ni phrofodd fwyd na diod, 
Na lluniaeth-o un lle, 

O'r degfed dydd o Hydref, 

Ond byw trwy ras y ne, 

Un fil wyth canta thrigain, v 
Ac nefyd saith yn llawn, 

Ond ar ei gwely cystudd 
Foreuddydd a phrydnawn. 


Dechreuad ei hafiechyd 
Oedd dyfod adre'n glaf 

O'r ysgol un diwrnod 
Tanbeidiol ŷn yr haf, 

_ Trimis bu yno'n gorwedd, 

Heb deimlo un llesâd, 

Er ymdrech y meddygon cw 
Ai thyner fam a'i thad. * 






















s í 
“ í af 

ss PA A ŵŴ N 

Sd. “ a í y «y 

AN 
3 A a 
ìi CE A 
; — SN 


î —_ 
Hi gysgodd fìs n gyflaw. X< 
Ê Heb ddeffro Myn ey as 
i Ai hyspryd gym'rwgd ymaith 
| ' «w'r eangdefay dnaith ; 
5 Fax weìodd ryfeddodau 
>'Trwy ryngu bodd ei Duw, 
Ond megys breuddwyd ydoedd, 
_. Ac etto'i chorff yn fyw. 


GR do, ugeiniau 
O ryfeddodau maith, 
*A welodd yn y nefoedd, 
| Ac hefyd ar ei thaith; 
$_-Mi welodd bererimïon 
a A*u gynau gwynion glân, 
“Achubodd Duw trwy gariad 
“ Rhag myn'd i uffern dân. 


* Ei llais oedd gryf ac eglur, 
Ai gruddiau'n hynod hardd, 
..XFel lili'n mysg mieri, 
'—'. Neu rosyn yn yr ardd; 
" Ei hoffder ydoedd gweddi, 
“' Neu ddarllen mewn rhyw fan, 
Owd methai droi'r dalenau, 
, Bhbreichiau oedd rŷ wan. 


- 




















4 


^s j 

Ieu$wctyd Cymrn anwyl, i 
Gwrahewch ar hyn o gân, / 

Trysorwe) hi'n eich meddwl, [ 
Gwnaifflês-yn ddiwahau, a gd 

A chofiwc Lc Cydawdwr o> - 
Cyn delo'r dyddiau blin, NE» 

Gan gofio Sarah Jacob, ì 


Oedd destun i bob dyn. 


A chwithau yr henafgwyr | 
Sydd oll a'ch gwallt yn wyn, 

O cofiwch am yr aberth. 7. 

_ Fu ar Galfaria fryn ; 51. 

Mae ganddofalm.o. Gilead 7. t.4 
I wneyd y claf yn iach, 4 Î 


Fel bu â'i ofal tadol “ y 

Yn nghystudd .Sarah fach. în 

| Ond Sarah fach o'r diwedd, “ | y 
M Fel pawb o ddynol ryw, sb 


Adawai'r corff gwanychlyd, 
A?i henaid aeth at Dduw ; 
Ond bydd y son am dani , MÊ$ 
'Yn para tra fo'r byd, tD. 
A phawb fydd yn rhyfeddu, 
. I'w bywyd bara cyd... a 





